Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad sa 
pamamagitan ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng 
pagtubos na kay Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng 
Dios na pangpalubag-loob sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa kaniyang dugo, upang ipahayag 
ang kaniyang katuwiran sa ikapagpapatawad ng mga 
kasalanang nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng 
Dios, Upang ipahayag, sinasabi ko, sa panahong ito ang 
kaniyang katuwiran: upang siya'y maging ganap, at ang 
nagpapawalang-sala sa kaniya na sumasampalataya kay 
Jesus. Romans 3:24-26 


At kaniyang sinabi, Ano ang iyong ginawa? ang tinig ng dugo 
ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. At 
ngayon ay isinumpa ka sa lupa, na nagbuka ng kaniyang bibig 
upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong 
kamay, Genesis 4:10-11 


Nguni't ang laman na may buhay niyaon, na siyang dugo 
niyaon, ay huwag ninyong kakainin. At tunay na ang inyong 
dugo ng inyong mga buhay ay aking hihilingin, sa kamay ng 
bawa't hayop ay hihingin ko, at sa kamay ng tao, sa kamay ng 
bawat kapatid ng tao ay hihingin Ko ang buhay ng tao. 
Sinomang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao 
ay mabububo ang kaniyang dugo: sapagka't ayon sa larawan 
ng Dios ginawa niya ang tao. Genesis 9:4-6 


At sinabi sa kanila ni Ruben, Huwag kang magbuhos ng dugo, 
kundi ihagis mo siya sa hukay na ito na nasa ilang, at huwag 
mong hawakan siya ng kamay, upang siya'y maalis niya sa 
kanilang mga kamay, upang maibalik siya sa kaniyang ama. 
At sinabi ni Juda sa kaniyang mga kapatid, Anong 
mapapakinabang natin kung ating patayin ang ating kapatid, at 
ating ilihim ang kaniyang dugo? At kanilang kinuha ang 
tunika ni Jose, at nagpatay ng isang kambing na kambing, at 
nilublob ang tunika sa dugo, Genesis 37:22,26,31 


At sinagot sila ni Ruben, na sinasabi, Hindi ko ba sinabi sa 
inyo, na sinasabi, Huwag kayong magkasala laban sa bata, at 
hindi mo narinig? kaya nga, masdan, ang kanyang dugo ay 
kinakailangan din. Genesis 42:22 


Si Juda ay anak ng leon: mula sa huli, anak ko, sumampa ka: 
siya'y yumuko, siya'y humiga na parang leon, at gaya ng 
matandang leon, sino ang magpapagising sa kanya? Ang setro 
ay hindi hihiwalay kay Juda, ni ang tagapagbigay ng kautusan 
sa pagitan ng kaniyang mga paa, hanggang sa dumating ang 
Shilo, at sa kanya mapupunta ang pagtitipon ng mga tao. 
Itinatali ang kaniyang anak sa puno ng ubas, at ang anak ng 
kaniyang asno sa piling puno ng ubas, hinugasan niya ang 
kaniyang mga damit sa alak, at ang kaniyang mga damit sa 
dugo ng mga ubas: Ang kaniyang mga mata ay mapupula sa 
alak, at ang kaniyang mga ngipin ay mapuputi ng gatas. 
Genesis 49:9-12 


At mangyayari, na kung hindi rin sila maniniwala sa dalawang 
tandang ito, o makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig 
sa ilog, at ibuhos mo sa tuyong lupa: at ang tubig na iyong 
kinuha sa ang ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. Exodo 
4:9 


Ganito ang sabi ng Panginoon, Dito mo malalaman na ako ang 
Panginoon: narito, aking hahampasin ng tungkod na nasa 
aking kamay ang tubig na nasa ilog, at sila'y magiging dugo. 
At ang isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay 
mabaho, at kinasusuklaman ng mga Egipcio na uminom ng 
tubig sa ilog. At sinalita ng Panginoon kay Moises, Sabihin 
mo kay Aaron, Kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang 
iyong kamay sa ibabaw ng tubig ng Egipto, sa kanilang mga 
batis, sa kanilang mga ilog, at sa kanilang mga lawa, at sa 
lahat ng kanilang mga tangke ng tubig, upang sila'y mabuhay. 
maging dugo, at upang magkaroon ng dugo sa buong lupain 
ng Egipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga 
sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, 
gaya ng iniutos ng Panginoon, at itinaas niya ang tungkod, at 
hinampas ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Faraon, at sa 
paningin ng kaniyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na 
nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa ilog ay namatay, 


at ang ilog ay bumaho, at ang mga Egipcio ay hindi 
makainom ng tubig sa ilog, at nagkaroon ng dugo sa buong 
lupain ng Egipto. Exodo 7:17-21 


At sila'y kukuha ng dugo, at kanilang ipapahid sa dalawang 
haligi sa tagiliran, at sa itaas na haligi ng pintuan ng mga 
bahay, na kanilang kakainin. At ang dugo ay magiging sa 
inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan: at 
pagka aking nakita ang dugo, ay lalampas ako sa inyo, at ang 
salot ay hindi sasa inyo upang lipulin kayo, pagka aking 
sinaktan ang lupain ng Egipto. At kukuha kayo ng isang 
bungkos ng hisopo, at inyong isawsaw sa dugo na nasa 
mangkok, at inyong hampasin ang pintuan at ang dalawang 
haligi ng dugo na nasa mangkok, at sinoman sa inyo ay huwag 
lalabas sa pintuan ng kaniyang bahay hanggang sa 
kinaumagahan. Sapagka't ang Panginoon ay daraan upang 
saktan ang mga Egipcio, at pagka kaniyang nakita ang dugo 
sa pintuan, at sa dalawang haligi, ang Panginoon ay daraan sa 
pintuan, at hindi niya pahihintulutang pumasok ang 
manglilipol sa inyong mga bahay upang saktan kayo. Exodo 
12:7,13,22-23 


Kung ang isang magnanakaw ay masumpungang nanloob, at 
masaktan na siya'y mamatay, walang mabububo ng dugo para 
sa kaniya. Kung ang araw ay sumikat sa kanya, magkakaroon 
ng dugo para sa kanya, sapagkat siya ay dapat gumawa ng 
ganap na pagsasauli, kung siya ay walang anuman, kung 
magkagayo'y ipagbibili siya sa kaniyang pagnanakaw. Exodo 
22:2-3 


Huwag mong ihahandog ang dugo ng aking hain na may 
tinapay na may lebadura, ni ang taba ng aking hain ay 
mananatili hanggang sa umaga. Exodo 23:18 


At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo, at inilagay sa mga 
mangkok, at kalahati ng dugo ay winisikan niya sa altar. At 
kinuha ni Moises ang dugo, at iniwisik sa bayan, at sinabi, 
Narito ang dugo ng tipan, na ginawa ng Panginoon sa inyo 
tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Exodo 24:6,8 


At kukuha ka ng dugo ng toro, at ilalagay mo sa mga anyong 
sungay ng dambana ng iyong daliri, at ibuhos mo ang lahat ng 
dugo sa tabi ng ilalim ng dambana. At iyong papatayin ang 
tupa, at iyong kukunin ang kaniyang dugo, at iyong iwiwisik 
sa palibot ng dambana. Kung magkagayo'y papatayin mo ang 
tupa, at kukuha ka ng dugo niya, at ilalagay mo sa dulo ng 
kanang tainga ni Aaron, at sa dulo ng kanang tainga ng 
kaniyang mga anak, at sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, 
at sa ibabaw ng hinlalaki ng kanilang kanang paa, at iwiwisik 
ang dugo sa palibot ng dambana. At kukuha ka ng dugo na 
nasa ibabaw ng dambana, at ng langis na pangpahid, at 
iwiwisik mo kay Aaron, at sa kaniyang mga kasuotan, at sa 
kaniyang mga anak, at sa mga kasuutan ng kaniyang mga 
anak na kasama niya: at siya'y magiging banal. , at ang 
kaniyang mga kasuotan, at ang kaniyang mga anak, at ang 
mga kasuotan ng kaniyang mga anak na kasama niya. Exodo 
29:12,16,20-21 


At itutubos ni Aaron sa ibabaw ng mga sungay niyaon minsan 
sa isang taon ng dugo ng handog dahil sa kasalanan na mga 
pangtubos: minsan sa isang taon ay tutubusin niya doon sa 
buong panahon ng inyong mga lahi: kabanalbanalan sa 
Panginoon. Exodo 30:10 


Huwag mong ihahandog ang dugo ng aking hain na may 
lebadura, ni ang hain sa kapistahan ng paskua ay hindi 
maiiwan hanggang sa umaga. Exodo 34:25 


At kaniyang papatayin ang toro sa harap ng Panginoon: at ang 
mga saserdote, na mga anak ni Aaron, ay magdadala ng dugo, 
at iwiwisik ang dugo sa palibot ng dambana na nasa pintuan 
ng tabernakulo ng kapisanan. At kaniyang papatayin sa 
tagiliran ng dambana sa dakong hilagaan sa harap ng 
Panginoon: at ang mga saserdote, na mga anak ni Aaron, ay 
magwiwisik ng kaniyang dugo sa palibot ng dambana. At 
dadalhin ng saserdote sa dambana, at pupugutin ang kaniyang 
ulo, at susunugin sa ibabaw ng dambana, at ang dugo niyaon 
ay pipigain sa gilid ng dambana: Levitico 1:5,11,15 


At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo ng kaniyang 
alay, at papatayin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan: at 
iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo sa 
ibabaw ng dambana sa palibot. At ipapatong niya ang 
kaniyang kamay sa ulo ng kaniyang alay, at papatayin sa 
harap ng tabernakulo ng kapisanan: at iwiwisik ng mga anak 
ni Aaron ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot. 
At ipapatong niya ang kaniyang kamay sa ulo niyaon, at 
papatayin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan: at iwiwisik 
ng mga anak ni Aaron ang dugo niyaon sa ibabaw ng 
dambana sa palibot. Magiging palatuntunang walang hanggan 
sa inyong mga lahi sa lahat ng inyong tahanan, na huwag 
kayong kakain ng taba o dugo man. Levitico 3:2,8,13,17 


At ang saserdote na pinahiran ng langis ay kukuha ng dugo ng 
toro, at dadalhin sa tabernakulo ng kapisanan: At ilulubog ng 
saserdote ang kaniyang daliri sa dugo, at magwiwisik ng dugo 
na makapito sa harap ng Panginoon, sa harap ng lambong ng 
santuwaryo. At maglalagay ang saserdote ng dugo sa mga 
sungay ng dambana ng mabangong kamangyan sa harap ng 
Panginoon, na nasa tabernakulo ng kapisanan, at ibubuhos ang 
lahat ng dugo ng toro sa ilalim ng dambana ng handog na 
susunugin, na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. 
Levitico 4:5-7 


At ang saserdote na pinahiran ay magdadala ng dugo ng toro 
sa tabernakulo ng kapisanan: At ilulubog ng saserdote ang 
kaniyang daliri sa dugo, at iwiwisik na makapito sa harap ng 
Panginoon, sa harap ng lambong. At maglalagay siya ng dugo 
sa mga sungay ng dambana na nasa harap ng Panginoon, na 
nasa tabernakulo ng kapisanan, at ibubuhos niya ang lahat ng 
dugo sa ilalim ng dambana ng handog na susunugin, na nasa 
ang pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Levitico 4:16-18 


At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog dahil sa 
kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang daliri, at ilalagay sa 
mga sungay ng dambana ng handog na susunugin, at ibubuhos 
ang kaniyang dugo sa ilalim ng dambana ng handog na 
susunugin. At ang saserdote ay kukuha ng dugo niyaon sa 
pamamagitan ng kaniyang daliri, at ilalagay sa mga sungay ng 
dambana ng handog na susunugin, at ibubuhos niya ang lahat 
ng dugo niyaon sa ilalim ng dambana. At ang saserdote ay 
kukuha ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa 
pamamagitan ng kaniyang daliri, at ilalagay sa mga sungay ng 
dambana ng handog na susunugin, at ibubuhos ang lahat ng 
dugo niyaon sa ilalim ng dambana: Levitico 4:25,30 ,34 


At kaniyang iwiwisik ang dugo ng handog dahil sa kasalanan 
sa tagiliran ng dambana, at ang nalabi sa dugo ay pipigain sa 
ilalim ng dambana: handog nga dahil sa kasalanan. Levitico 
5:9 


Anomang makahipo ng laman niyaon ay magiging banal: at 
pagka nawisikan ng dugo niyaon sa alin mang kasuutan, ay 
iyong labhan ang pinagwisikan sa dakong banal. At alin mang 
handog dahil sa kasalanan, na kung saan ang alinman sa dugo 
ay dinala sa tabernakulo ng kapisanan upang ipagkasundo sa 
dakong banal, ay hindi kakanin: susunugin sa apoy. Levitico 
6:27,30 


Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay 
papatayin nila ang handog dahil sa pagkakasala: at ang dugo 
niyaon ay iwiwisik niya sa palibot ng dambana. At mula roon 
ay maghahandog siya ng isa sa buong alay na pinakahandog 
na itinaas sa Panginoon, at magiging sa saserdote na 
magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 
Bukod dito'y huwag kayong kakain ng anomang dugo, maging 
sa ibon o sa hayop, sa alinman sa inyong mga tahanan. 
Sinomang kaluluwa na kumakain ng anomang paraan ng dugo, 
sa makatuwid baga'y ang kaluluwang yaon ay ihihiwalay sa 
kaniyang bayan. Siya sa mga anak ni Aaron, na naghahandog 
ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at ng taba, ay 
mapapasa kaniyang bahagi ang kanang balikat. Levitico 
7:2,14,26,27,33 


At kaniyang pinatay, at kinuha ni Moises ang dugo, at 
inilagay sa mga sungay ng dambana sa palibot ng kaniyang 
daliri, at nilinis ang dambana, at ibinuhos ang dugo sa ilalim 
ng dambana, at pinabanal, upang makipagkasundo doon. At 
pinatay niya ito, at iniwisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng 
dambana sa palibot. At kaniyang pinatay, at kinuha ni Moises 
ang dugo niyaon, at inilagay sa dulo ng kanang tainga ni 
Aaron, at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay, at sa 
hinlalaki ng kaniyang kanang paa. At kaniyang dinala ang 
mga anak ni Aaron, at nilagyan ni Moises ng dugo ang dulo 
ng kanilang kanang tainga, at sa mga hinlalaki ng kanilang 
kanang kamay, at sa mga hinlalaki ng kanilang kanang paa: at 
iniwisik ni Moises ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. 
At si Moises ay kumuha ng langis na pangpahid, at ng dugo 
na nasa ibabaw ng dambana, at iwinisik kay Aaron, at sa 
kaniyang mga suot, at sa kaniyang mga anak, at sa mga 
kasuutan ng kaniyang mga anak na kasama niya, at pinabanal 
si Aaron, at ang kaniyang mga kasuotan, at ang kaniyang mga 
anak, at ang mga kasuotan ng kaniyang mga anak na kasama 
niya. Levitico 8:15,19,23,24,30 


At dinala ng mga anak ni Aaron ang dugo sa kaniya: at 
kaniyang isinawsaw ang kaniyang daliri sa dugo, at inilagay 
sa mga anyong sungay ng dambana, at ibinuhos ang dugo sa 
ilalim ng dambana: At kaniyang pinatay ang handog na 
susunugin, at iniharap sa kaniya ng mga anak ni Aaron ang 
dugo, na kaniyang iwiwisik sa palibot ng dambana. Pinatay 
din niya ang toro at ang lalaking tupa na hain na mga handog 
tungkol sa kapayapaan, na para sa bayan: at iniharap sa kaniya 
ng mga anak ni Aaron ang dugo, na kaniyang iwiwisik sa 
ibabaw ng dambana sa palibot, Levitico 9:9,12,18 


Tungkol sa ibong buhay, kukunin niya iyon, at ang kahoy na 
sedro, at ang pula, at ang hisopo, at ilulubog ang mga iyon at 
ang ibong buhay sa dugo ng ibon na pinatay sa ibabaw ng 
umaagos na tubig: At ang saserdote ay kumuha ka ng dugo ng 
handog dahil sa pagkakasala, at ilalagay ng saserdote sa dulo 
ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa hinlalaki ng kaniyang 
kanang kamay, at sa hinlalaki ng kaniyang kanang paa: At ang 
nalabi sa langis na nasa kaniyang kamay ay ilalagay ng 
saserdote sa dulo ng kanang tainga niyaong lilinisin, at sa 
hinlalaki ng kaniyang kanang kamay, at sa hinlalaki ng 
kaniyang kanang paa, sa dugo ng handog dahil sa pagkakasala: 


At papatayin niya ang kordero na handog dahil sa pagkakasala, 
at kukuha ang saserdote ng dugo ng handog dahil sa 
pagkakasala, at ilalagay sa dulo ng kanang tainga niyaong 
lilinisin. , at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay, at sa 
hinlalaki ng kaniyang kanang paa: At ang saserdote ay 
maglalagay ng langis na nasa kaniyang kamay sa dulo ng 
kanang tainga niyaong lilinisin, at sa ibabaw ng ang hinlalaki 
ng kaniyang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kaniyang 
kanang paa, sa lugar ng dugo ng handog dahil sa pagkakasala: 
At kaniyang kukunin ang kahoy na sedro, at ang hisopo, at 
ang pula, at ang buhay na ibon, at isawsaw ang mga iyon sa 
dugo ng pinatay na ibon, at sa umaagos na tubig, at iwiwisik 
ang bahay na makapito: At lilinisin niya ang bahay ng dugo 
ng ibon, at ng tubig na umaagos, at ng buhay na ibon, at ng 
ang kahoy na sedro, at may hisopo, at may pula: Levitico 
14:6,14,17,25,28,51,52 


At siya'y kukuha ng dugo ng toro, at iwiwisik ng kaniyang 
daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan, at 
sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwisik niya ng kaniyang 
daliri ang dugo ng makapito. Kung magkagayo'y papatayin 
niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan, na para sa 
bayan, at dadalhin ang kaniyang dugo sa loob ng lambong, at 
gagawin niya sa dugong yaon ang gaya ng kaniyang ginawa sa 
dugo ng toro, at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa, at sa 
harap. ang luklukan ng awa: At lalabas siya sa dambana na 
nasa harap ng Panginoon, at itutubos doon, at kukuha ng dugo 
ng toro, at ng dugo ng kambing, at ilalagay sa mga sungay ng 
dambana sa palibot. At magwiwisik siya ng dugo sa ibabaw 
niyaon ng kaniyang daliri na makapito, at lilinisin, at 
pakakabanalin sa karumihan ng mga anak ni Israel. At ang 
toro na handog dahil sa kasalanan, at ang kambing na handog 
dahil sa kasalanan, na ang dugo ay dinala upang itubos sa 
dakong banal, ay ilalabas ng isa sa labas ng kampamento, at 
kanilang susunugin sa apoy ang kanilang mga balat, at ang 
kanilang laman, “at ang kanilang dumi. Levitico 
16:14,15,18,19,27 


At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng 
Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at 
susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 
At sinomang lalake sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga 
ibang lupa na nakikipamayan sa inyo, na kumain ng anomang 
paraan ng dugo, Itatapat ko nga ang aking mukha laban sa 
kaluluwang yaon na kumakain ng dugo, at ihihiwalay ko siya 
sa gitna ng kaniyang bayan. Sapagka't ang buhay ng laman ay 
nasa dugo: at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana 
upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo ang 
siyang tumutubos sa kaluluwa. Kaya't aking sinabi sa mga 
anak ni Israel, Walang sinoman sa inyo na kakain ng dugo, ni 
sinomang taga ibang lupa na nakikipamayan sa inyo ay huwag 
kakain ng dugo. At sinomang lalake sa mga anak ni Israel, o 
sa mga taga ibang lupa na nakikipamayan sa inyo, na 
manghuli at manghuli ng anomang hayop o ibon na maaaring 
kainin, ibubuhos pa nga niya ang dugo niyaon, at tatakpan ng 
alabok. Sapagka't ito ang buhay ng lahat ng laman, ang dugo 
niyaon ay para sa buhay niyaon: kaya't sinabi ko sa mga anak 
ni Israel, Huwag kayong kakain ng dugo ng anomang laman: 
sapagka't ang buhay ng lahat ng laman ay ang dugo niyaon: 
sinomang kumain niyaon ay ihihiwalay. Levitico 17:6,10-14 


Ngunit ang panganay ng baka, o ang panganay ng tupa, o ang 
panganay ng kambing, ay hindi mo tutubusin, sila'y mga banal: 
iyong iwiwisik ang kanilang dugo sa ibabaw ng dambana, at 
iyong susunugin ang kanilang taba na pinakahandog na 


pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 
Bilang 18:17 


At si Eleazar na saserdote ay kukuha ng kaniyang dugo sa 
pamamagitan ng kaniyang daliri, at iwiwisik niya ang 
kaniyang dugo sa harap ng tabernakulo ng kapisanan na 
makapito: At susunugin ng isa ang guyang baka sa kaniyang 
paningin, ang kaniyang balat, at ang kaniyang laman, at ang 
kaniyang dugo, kasama ng kaniyang dumi, ay kaniyang 
susunugin: Mga Bilang 19:4-5 


At iyong ihahandog ang iyong mga handog na susunugin, ang 
laman at ang dugo, sa ibabaw ng dambana ng Panginoon 
mong Dios: at ang dugo ng iyong mga hain ay mabubuhos sa 
ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Dios, at iyong 
kakanin ang laman. Deuteronomio 12:27 


Sa gayo'y kanilang pinatay ang mga toro, at tinanggap ng mga 
saserdote ang dugo, at iniwisik sa ibabaw ng dambana: gayon 
din naman, nang kanilang mapatay ang mga lalaking tupa, 
kanilang iwiwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana: kanilang 
pinatay din ang mga kordero, at kanilang iniwisik ang dugo sa 
ibabaw ng dambana. altar. At pinatay sila ng mga saserdote, at 
kanilang ipinagkasundo ang kanilang dugo sa ibabaw ng 
dambana, upang itubos sa buong Israel: sapagka't iniutos ng 
hari na gawin ang handog na susunugin at ang handog dahil sa 
kasalanan para sa buong Israel. 2 Cronica 29:22,24 


At sila'y nagsitayo sa kanilang dako ayon sa kanilang paraan, 
ayon sa kautusan ni Moises na lalake ng Dios: ang mga 
saserdote ay nagwisik ng dugo, na kanilang tinanggap sa 
kamay ng mga Levita. 2 Cronica 30:16 


At kanilang pinatay ang paskua, at ang mga saserdote ay 
nagwisik ng dugo sa kanilang mga kamay, at ang mga Levita 
ay nagbalat sa kanila. 2 Cronica 35:11 


Sa anong layunin ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? 
sabi ng Panginoon: Ako ay puno ng mga handog na susunugin 
ng mga lalaking tupa, at ng taba ng mga pinatabang hayop, at 
hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero, o 
ng mga lalaking kambing. Isaias 1:11 


At sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ganito ang sabi ng 
Panginoong Dios, Ito ang mga palatuntunan ng dambana sa 
araw na kanilang gagawin, upang maghandog sa ibabaw ng 
mga handog na susunugin, at magwiwisik ng dugo doon. At 
kukuha ka ng dugo niyaon, at ilalagay mo sa apat na sungay 
niyaon, at sa apat na sulok ng rehas, at sa gilid sa palibot: 
ganito mo lilinisin at lilinisin. Ezekiel 43:18,20 


Nguni't ang mga saserdote na Levita, ang mga anak ni Sadoc, 
na nag-iingat ng katungkulan sa aking santuario nang ang mga 
anak ni Israel ay lumayo sa akin, sila'y lalapit sa akin upang 
maglingkod sa akin, at sila'y tatayo sa harap ko upang ihandog 
sa akin ang taba at dugo, sabi ng Panginoong Dios: Ezekiel 
44:15 


At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog dahil sa 
kasalanan, at ilalagay sa mga haligi ng bahay, at sa apat na 
sulok ng tabing-dambana, at sa mga haligi ng pintuang-daan 
ng lalong loob na looban. Ezekiel 45:19 


At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng 
tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at ibinigay sa mga 
alagad, at sinabi, Kunin ninyo, kumain, ito ang aking katawan. 


At kinuha niya ang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, 
na sinasabi, Inumin ninyong lahat ito, Sapagka't ito ang aking 
dugo ng bagong tipan, na nabubuhos para sa marami sa 
ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Matthew 26:26-28 


At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng 
tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, 
at sinabi, Kunin ninyo, kumain: ito ang aking katawan. At 
kinuha niya ang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay 
ibinigay niya sa kanila: at uminom silang lahat. At sinabi niya 
sa kanila, Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos 
dahil sa marami. Mark 14:22-24 


At dumampot siya ng tinapay, at nagpasalamat, at 
pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito ang 
aking katawan na ibinibigay para sa inyo: gawin ninyo ito sa 
pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang saro pagkatapos ng 
hapunan, na nagsasabi, Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa 
aking dugo, na nabubuhos para sa inyo. Luke 22:19-20 


Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, 
katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban na inyong kainin 
ang laman ng Anak ng tao, at inumin ang kaniyang dugo, ay 
wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman, at 
umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at 
ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagka't ang aking laman 
ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 
Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay 
nananahan sa akin, at ako sa kaniya. 

John 6:53-56 


Na kayo'y umiwas sa mga pagkaing inihandog sa mga diyus- 
diyosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid: kung kayo'y 
mag-iingat sa mga ito, ay gagawa kayo ng mabuti. Paalam ka. 
Gawa 15:29 


At ginawa niya sa isang dugo ang lahat ng mga bansa ng mga 
tao upang magsitahan sa buong ibabaw ng lupa, at itinakda 
niya ang mga panahon nang una, at ang mga hangganan ng 
kanilang tahanan, Gawa 17:26 


Kaya't dinadala ko kayo upang itala sa araw na ito, na ako ay 
dalisay mula sa dugo ng lahat ng tao. Sapagka't hindi ako nag- 
iwas na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Dios. Ingatan 
nga ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa 
kanila'y ginawa kayong mga tagapangasiwa ng Espiritu Santo, 
upang pakainin ang iglesia ng Dios, na binili niya ng kaniyang 
sariling dugo. Acts 20:26-28 


Tungkol sa mga Gentil na nagsisisampalataya, ay isinulat 
namin at ipinasiya namin na hindi nila ginagawa ang gayong 
bagay, maliban na lamang na iwasan nila ang mga bagay na 
inihandog sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa binigti, at sa 
pakikiapid. Gawa 21:25 


Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad sa pamamagitan 
ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay 
Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng Dios na pangpalubag-loob 
sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo, upang 
ipahayag ang kaniyang katuwiran sa ikapagpapatawad ng mga 
kasalanang nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Dios, 
Upang ipahayag, sinasabi ko, sa panahong ito ang kaniyang 
katuwiran: upang siya'y maging ganap, at ang 
nagpapawalang-sala sa kaniya na sumasampalataya kay Jesus. 
Romans 3:24-26 


Lalong higit pa, na ngayon ay inaring-ganap sa pamamagitan 
ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas sa poot sa pamamagitan 
niya. Romans 5:9 


Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang 
pakikisama ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating 
pinagputul-putol, hindi baga ito ang pakikisama ng katawan ni 
Cristo? 1 Corinthians 10:16 


Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro, nang siya'y 
makapaghapunan, na sinasabi, Ang sarong ito ay ang bagong 
tipan sa aking dugo: gawin ninyo ito, sa tuwing kayo'y 
magsisiinom, sa pag-alaala sa akin. Sapagka't sa tuwing 
kakainin ninyo ang tinapay na ito, at linumin ninyo ang sarong 
ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon 
hanggang sa kaniyang pagparito. Kaya't ang sinumang kumain 
ng tinapay na ito, at uminom ng sarong ito ng Panginoon, 
nang hindi karapat-dapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo 
ng Panginoon. 1 Corinthians 11:25-27 


Palibhasa'y itinalaga na tayo noon pa man sa pagkukupkop sa 
mga anak ni Jesucristo sa kaniyang sarili, ayon sa ikalulugod 
ng kaniyang kalooban, Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng 
kaniyang biyaya, na doon niya tayo tinanggap sa minamahal. 
Na sa kaniya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng 
kaniyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa 
mga kayamanan ng kaniyang biyaya, Ephesians 1:5-7 


Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na kung minsan ay 
malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. 
Ephesians 2:13 


Nagbibigay pasasalamat sa Ama, na ginawa tayong marapat 
na maging kabahagi ng mana ng mga banal sa liwanag: Na 
nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at 
naglipat sa atin sa kaharian ng kaniyang mahal na Anak: Na sa 
kaniya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng 
kaniyang dugo, sa makatuwid baga'y ang kapatawaran ng mga 
kasalanan: Colossians 1:12-14 


At, sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo 
ng kanyang krus, sa pamamagitan niya ay ipagkasundo ang 
lahat ng mga bagay sa kanyang sarili, sa pamamagitan niya, 
sinasabi ko, maging mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. 
Colossians 1:20 


Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, 
ay gayon din naman siya, upang sa pamamagitan ng 
kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng 
kamatayan, sa makatuwid baga'y ang diyablo, Hebrews 2:14 


Hebrews 9 

] Kung magkagayo'y katotohanang ang unang tipan ay 
mayroon ding mga ordenansa ng banal na paglilingkod, at 
isang makasanlibutang santuario. 

2 Sapagka't may ginawang tabernakulo, ang una, na 
kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng tinapay na 
handog, na tinatawag na santuwaryo. 

3 At pagkatapos ng ikalawang tabing, ang tabernakulo na 
tinatawag na Pinakabanal sa lahat, 

4 Na may gintong suuban, at ang kaban ng tipan na binalot sa 
palibot ng ginto, na kinaroroonan ng gintong palayok na may 
mana, at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak, at ang mga 
tapyas ng tipan, 

5 At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatian na 
lumililim sa luklukan ng awa, na hindi natin ngayon mapag- 


uusapan lalo na. 

6 Ngayon, nang ang mga bagay na ito ay itinalaga nang gayon, 
ang mga saserdote ay laging pumapasok sa unang tabernakulo, 
na ginagawa ang paglilingkod sa Dios. 

7 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok ang dakilang saserdote 
na nag-iisa minsan sa isang taon, na hindi pwedeng walang 
dugo, na kaniyang inihandog para sa kaniyang sarili, at dahil 
sa mga kamalian ng bayan: 

8 Ipinahihiwatig ito ng Espiritu Santo, na ang daan patungo sa 
pinakabanal sa lahat ay hindi pa nahahayag, samantalang 
nakatayo pa ang unang tabernakulo: 

9 Na isang larawan para sa panahong kasalukuyan, na kung 
saan ay inihandog kapuwa ng mga kaloob at mga hain, na 
hindi makapagpapasakdal sa kaniya na gumagawa ng 
paglilingkod, na nauukol sa budhi, 

10 Na nakatayo lamang sa mga pagkain at inumin, at 
sarisaring paghuhugas, at mga palatuntunan ng laman, na 
ipinataw sa kanila hanggang sa panahon ng pagbabago. 

11 Nguni't si Cristo ay dumating na isang mataas na saserdote 
ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng isang 
mas dakila at higit na sakdal na tabernakulo, na hindi ginawa 
ng mga kamay, ibig sabihin, hindi sa gusaling ito: 

12 Hindi man sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng 
mga guya, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo 
ay pumasok siyang minsan sa dakong banal, na nagkamit ng 
walang hanggang pagtubos para sa atin. 

13 Sapagka't kung ang dugo ng mga toro at ng mga kambing, 
at ang abo ng dumalagang baka na nagwiwisik sa marumi, ay 
nagpapabanal sa paglilinis ng laman: 

14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng 
walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kaniyang sarili na 
walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga 
patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Dios? 

15 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng bagong tipan, 
upang sa pamamagitan ng kamatayan, para sa katubusan ng 
mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, silang mga 
tinawag ay makatanggap ng pangako ng walang hanggang 
mana. 

16 Sapagka't kung saan mayroong isang tipan, kailangan ding 
magkaroon ng kamatayan ng gumawa. 

17 Sapagka't ang isang tipan ay may bisa pagkatapos na ang 
mga tao ay mamatay: kung hindi, ito ay walang lakas sa 
anumang paraan habang nabubuhay ang gumawa. 

18 Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga nang walang 
dugo. 

19 Sapagka't nang masabi ni Moises ang bawa't utos sa buong 
bayan ayon sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga guya at 
ng mga kambing, na may tubig, at balahibo na pula, at hisopo, 
at winisikan kapuwa ang aklat, at ang buong bayan, 

20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos sa inyo ng 
Dios. 

21 Bukod dito'y winisikan niya ng dugo ang tabernakulo, at 
ang lahat ng mga sisidlan ng paglilingkod. 

22 At halos lahat ng bagay sa pamamagitan ng batas ay 
nililinis ng dugo, at kung walang pagbubuhos ng dugo ay 
walang kapatawaran. 

23 Kaya nga, kinakailangan na ang mga huwaran ng mga 
bagay sa langit ay dapat dalisayin ng mga ito, ngunit ang 
makalangit na mga bagay ay may mas mabuting mga hain 
kaysa sa mga ito. 

24 Sapagka't si Cristo ay hindi pumasok sa mga banal na dako 
na ginawa ng mga kamay, na siyang mga larawan ng tunay, 
ngunit sa langit mismo, ngayon upang magpakita sa harapan 
ng Diyos para sa atin: 

25 At hindi rin na dapat niyang ihandog ang kaniyang sarili 
nang madalas, gaya ng mataas na saserdote na pumapasok sa 


dakong banal taun-taon na may dugo ng iba5 

26 Sapagka't kung gayon ay dapat na siya'y madalas na 
magdusa mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon 
ay minsan sa katapusan ng sanglibutan ay napakita siya upang 
alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ng 
kaniyang sarili. 

27 At kung paanong itinakda sa mga tao na minsang mamatay, 
ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom: 

28 Kaya't minsang inihandog si Cristo upang dalhin ang mga 
kasalanan ng marami, at sa kanila na naghihintay sa kanya ay 
magpapakita siya sa pangalawang pagkakataon na walang 
kasalanan tungo sa kaligtasan. 


Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga toro at ng mga 
kambing ay mag-alis ng mga kasalanan. Hebrews 10:4 


Yamang mayroon nga, mga kapatid, ng katapangan na 
pumasok sa kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni 
Jesus, Hebrews 10:19 


Kung gaano kabigat na parusa, sa palagay ninyo, ay lisipin 
siyang karapat-dapat, na yurakan sa ilalim ng mga paa ang 
Anak ng Diyos, at itinuring ang dugo ng tipan, na kung saan 
siya ay pinabanal, isang bagay na hindi banal, at nagkasala 
kahit sa Espiritu ng biyaya? Hebrews 10:29 


Sa pamamagitan ng pananampalataya ay iningatan niya ang 
paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang huwag silang 
hipuin ng pumuksa sa mga panganay. Hebreo 11:28 


Hindi pa kayo lumalaban hanggang sa dugo, na nagsusumikap 
laban sa kasalanan. Hebreo 12:4 


At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugo ng 
pagwiwisik, na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa kay Abel. 
Hebrews 12:24 


Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na yaon, na ang 
dugo ay dinadala ng mataas na saserdote sa santuario para sa 
kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya't si Jesus 
din, upang mapabanal niya ang mga tao sa pamamagitan ng 
kanyang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuan. 
Hebrews 13:11-12 


Ngayon ang Dios ng kapayapaan, na muling bumuhay sa ating 
Panginoong Jesus mula sa mga patay, ang dakilang pastol ng 
mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, 
Gawin kayong sakdal sa bawa't mabuting gawa upang gawin 
ang kaniyang kalooban, na gumagawa sa inyo ng nakalulugod 
sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, 
sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. 
Hebrews 13:20-21 


Hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa 
pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu, sa pagsunod at 
pagwiwisik ng dugo ni Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang 
biyaya at kapayapaan. 1 Peter 1:2 


Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay 
na nasisira, gaya ng pilak at ginto, mula sa inyong walang 
kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng 
tradisyon mula sa inyong mga magulang, Kundi sa 
mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng sa korderong walang 
dungis at walang dumi: 1 Peter 1:18-19 


Datapuwa't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng 


siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at 
nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kaniyang Anak sa lahat 
ng kasalanan. 

1 John 1:7 


Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, 
maging si Jesucristo, hindi lamang sa tubig, kundi sa 
pamamagitan ng tubig at dugo. At ang Espiritu ang 
nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. 
Sapagka't may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang 
Salita, at ang Espiritu Santo: at ang tatlong ito ay lisa. At may 
tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang 
dugo: at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung ating tinatanggap 
ang patotoo ng mga tao, ang patotoo ng Dios ay lalong dakila: 
sapagka't ito ang patotoo ng Dios na kaniyang pinatotohanan 
tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 5:6-9 


At mula kay Jesucristo, na siyang tapat na saksi, at ang 
panganay sa mga patay, at ang prinsipe ng mga hari sa lupa. 
Sa kaniya na umibig sa atin, at naghugas sa atin sa ating mga 
kasalanan sa kaniyang sariling dugo, At ginawa tayong mga 
hari at mga saserdote sa Dios at kaniyang Ama, sa kanya 
nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. 
Revelation 1:5-6 


At sila'y umawit ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ay 
karapatdapat na kunin ang aklat, at buksan ang mga tatak 
niyaon: sapagka't ikaw ay pinatay, at tinubos mo kami sa Dios 
sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa lahat ng lahi, at wika, 
at bayan, at bansa, Revelation 5:9 


At sinabi ko sa kaniya, Ginoo, nalalaman mo. At sinabi niya 
sa akin, Ito ang mga nanggaling sa malaking kapighatian, at 
nilabhan nila ang kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng 
Cordero. 

Revelation 7:14 


At kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, 
at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo, at hindi nila 
inibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. 
Revelation 12:11 


At nakita kong nabuksan ang langit, at narito ang isang puting 
kabayo, at ang nakasakay sa kanya ay tinawag na Tapat at 
Totoo, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. 
Ang kaniyang mga mata ay parang ningas ng apoy, at sa 
kaniyang ulo ay maraming mga korona, at mayroon siyang 
isang pangalan na nakasulat, na hindi alam ng sinuman, kundi 
siya mismo. At siya ay nararamtan ng isang kasuutang binasa 
sa dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita 
ng Dios. At ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa 
kaniya na nakasakay sa mga puting kabayo, na nararamtan ng 
mainam na lino, puti at malinis. Revelation 19:11-14 


Tumitingin tayo nang matatag sa dugo ni Kristo, at tingnan 
kung gaano kahalaga ang kanyang dugo sa paningin ng Diyos: 
na ibinuhos para sa ating kaligtasan, ay nagkamit ng biyaya ng 
pagsisisi para sa buong mundo. Ist Epistle of Clement to the 
Corinthians 4:5 


At bukod dito'y binigyan nila siya ng isang tanda: na dapat 
siyang magbitin sa kaniyang bahay ng isang lubid na pula, sa 
pamamagitan nito'y binubungkal, upang sa pamamagitan ng 
dugo ng ating Panginoon, ay magkaroon ng katubusan sa lahat 
ng nananalig at umaasa sa Dios. Kita mo, mga minamahal, 
kung paano nagkaroon hindi lamang ng pananampalataya, 


kundi ng propesiya din sa babaeng ito. Ist Epistle of Clement 
to the Corinthians 6:10 


Igalang natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang dugo 
ay ibinigay para sa atin. 1st Epistle of Clement to the 
Corinthians 10:6 


Sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao ay isinama tayo ng 
Panginoon sa kanyang sarili, samantalang dahil sa pag-ibig na 
kaniyang dinala sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo ay 
nagbigay ng kaniyang sariling dugo para sa atin, sa 
pamamagitan ng kalooban ng Dios, ang kanyang laman para 
sa ating laman, kanyang kaluluwa, para sa ating mga kaluluwa. 
1st Epistle of Clement to the Corinthians 21:7 


Dahil dito'y ipinangako ng ating Panginoon na ibigay ang 
kaniyang katawan sa pagkapuksa, upang sa pamamagitan ng 
kapatawaran ng ating mga kasalanan ay mangagpakabanal 
tayo, ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagwiwisik ng kanyang 
dugo. Sapagkat ganito ang sabi ng Kasulatan: Siya ay 
nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay 
nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, at sa pamamagitan ng 
kanyang dugo tayo ay gumaling. Siya ay dinala na parang 
kordero sa patayan, at gaya ng isang tupa sa harap ng 
kaniyang mga manggugupit na pipi, gayon hindi niya ibinuka 
ang kaniyang bibig. General Epistle of Barnabas 4:1,3 


Kung paanong sa pagiging mga tagasunod ng Diyos, at sa 
pag-uudyok sa inyong sarili sa pamamagitan ng dugo ni Cristo 
ay ganap ninyong naisagawa ang gawaing likas sa inyo. The 
Fpistle of Ignatius to the Ephesians 1:3 


Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa banal na iglesya na 
nasa Tralles sa Asia: mga minamahal ng Diyos Ama ni Jesu- 
Cristo, hinirang at karapat-dapat sa Diyos, na may kapayapaan 
sa pamamagitan ng laman at dugo, at pagsinta ni Jesu-Cristo 
na ating pag-asa, sa pagkabuhay na maguli na sa pamamagitan 
niya: na ako naman ay bumabati sa kabuuan nito, na 
nagpapatuloy sa pagiging apostoliko, na nagnanais ng buong 
kagalakan at kaligayahan dito. The Epistle of Ignatius to the 
Trallians 1:1 


Kaya't mangagbihis kayo ng kaamuan, baguhin ninyo ang 
inyong sarili sa pananampalataya, sa makatuwid baga'y ang 
laman ng Panginoon, at sa pag-ibig sa kapwa, iyon ay, ang 
dugo ni Jesucristo. The Epistle of Ignatius to the Trallians 2:7 


Ninanais ko ang tinapay ng Diyos na laman ni Jesu-Cristo, 
mula sa binhi ni David, at ang inuming aking inaasam ay ang 
kaniyang dugo, na siyang pag-ibig na hindi nasisira. The 
Fpistle of Ignatius to the Romans 3:5 


Si Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa iglesia ng Dios 
Ama, at ng ating Panginoong Jesucristo, na nasa Filadelfia sa 
Asia, na nagkamit ng awa, na nananatili sa pagkakaisa ng 
Diyos, at nagagalak magpakailanman sa pagsinta ng ating 
Panginoon, at natutupad sa buong awa sa pamamagitan ng 
kanyang pagkabuhay na maguli: Na binabati ko naman sa 
dugo ni Jesucristo, na siyang ating walang hanggan at walang 
dungis. kagalakan, lalo na kung sila ay kaisa ng obispo, at 
mga presbyter na kasama niya, at ang mga deacon na hinirang 
alinsunod sa pag-iisip ni Jesucristo, na siya'y itinalaga sa 
buong katatagan ayon sa kaniyang sariling kalooban sa 
pamamagitan ng kaniyang Espiritu Santo: Sapagka't iisa 
lamang ang laman ng ating Panginoong Jesucristo, at isang 


tasa sa pagkakaisa ng kanyang dugo, isang altar, The Fpistle 
of Ignatius to the Philadelphians 1:1,11 


Sapagka't aking namasdan na kayo'y naninirahan sa isang 
pananampalatayang hindi natitinag, na parang kayo'y ipinako 
sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sa laman at sa espiritu, 
at pinagtibay sa pag-ibig sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, 
na lubos na naniniwala sa mga bagay na may kaugnayan sa 
ating Panginoon. The EFpistle of Ignatius to the Smyrnaeans 
1:3 


Huwag linlangin ng sinuman ang kanyang sarili, kapuwa ang 
mga bagay na nasa langit at ang maluwalhating mga anghel, at 
mga prinsipe, kung nakikita man o hindi nakikita, kung sila ay 
hindi naniniwala sa dugo ni Cristo, ito ay magiging sa kanila 
sa kahatulan. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 2:12 


Binabati ko ang iyong karapat-dapat na obispo, at ang iyong 
kagalang-galang na presbytery, at ang inyong mga diakono, 
aking mga kapwa-lingkod, at kayong lahat sa pangkalahatan, 
at bawat isa sa partikular, sa pangalan ni Jesucristo, at sa 
kanyang laman at dugo, sa kanyang pagsinta at muling 
pagkabuhay kapwa sa laman at espirituwal, at sa pagkakaisa 
ng Diyos sa iyo. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 
3:22 


Sa kaniya ang lahat ng mga bagay ay pinasakop, maging ang 
nasa langit, at ang nasa lupa, na sasambahin ng bawat nilalang 
na may buhay, na darating upang maging hukom ng mga 
buhay at mga patay: na ang dugo ay hihingin ng Diyos sa mga 
naniniwala sa kanya. The [Epistle of Polycarp to the 
Philippians 1:7 


Nguni't silang hindi tumupad sa kaniyang mga utos, ay 
tumatakas sa kanilang buhay, at mga kalaban niyaon. At sila 
na hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ay ibibigay ang 
kanilang sarili sa kamatayan, at bawat isa ay magkasala sa 
kanyang sariling dugo. The Third Book of Hermas 10:13 


Kaya't pinag-isipan nila ang isa't isa kung aalis sila at 
ipahahayag ang mga bagay na ito kay Pilato. At habang iniisip 
pa nila iyon, ang langit ay muling makikitang bumukas, at 
isang taong bumababa at pumasok sa libingan. Nang makita 
ng senturion at ng mga kasama niya ang mga bagay na ito, 
sila'y nagmadali sa gabi kay Pilato, na iniwan ang libingan na 
kanilang pinagmamasdan, at ipinahayag ang lahat ng mga 
bagay na kanilang nakita, palibhasa'y lubhang namimighati, at 
nangagsasabi, Tunay na siya ang Anak ng Diyos. Sumagot si 
Pilato at sinabi, Ako ay malinis sa dugo ng Anak ng Diyos: 
ngunit kayo ang nagpasiya nito. Nang magkagayo'y nagsilapit 
silang lahat at nakiusap sa kaniya, at ipinamanhik sa kaniya na 
utusan ang senturion at ang mga kawal na huwag magsalita ng 
anuman tungkol sa mga bagay na kanilang nakita: Sapagka't 
mas mabuti, sabi nila, na tayo ay magkasala ng 
pinakamalaking kasalanan sa harap ng Dios, at upang hindi 
mahulog sa kamay ng mga tao ng mga Judio at batuhin. 
Kaya't iniutos ni Pilato sa senturion at sa mga kawal na huwag 
magsalita. The Lost Gospel According to Peter 1:11 


Pagkatapos ay dumating ang Salita ng Diyos kay Adan, at 
sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang 
iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos Ko ang Aking sariling dugo 
kapag Ako ay naging laman ng iyong binhi, at kung paanong 
ikaw ay namatay, O Adan, gayon din ako mamamatay. At 
kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din 
naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw 


ng lupa, at kung paanong inihandog mo ang iyong dugo sa 
ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang Aking dugo sa 
ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung 
paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng 
dugong iyon, gayon din naman gagawin Ko ang Aking dugo 
na kapatawaran ng mga kasalanan, at papawiin ang mga 
pagsalangsang dito. The First Book of Adam and Eve 24:4-5 


At, muli, tungkol sa Tubig ng Buhay na iyong hinahanap, ito 
ay hindi ipagkakaloob sa iyo sa araw na ito, ngunit sa araw na 
ibubuhos Ko ang Aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng 
Golgota. Sapagka't ang Aking dugo ay magiging Tubig ng 
Buhay sa iyo, sa panahong yaon, at hindi sa iyo lamang, kundi 
sa lahat ng iyong binhi na sasampalataya sa Akin, na sa kanila 
ay maging kapahingahan magpakailanman. The First Book of 
Adam and Eve 42:7-8 


Sinabi pa ng Diyos kay Adan, Ganito rin ang mangyayari sa 
Akin, sa lupa, kapag Ako ay tinusok at ang dugo ay dumaloy 
mula sa Aking tagiliran at dumaloy sa Aking katawan, na 
siyang tunay na handog, at ihahandog sa dambana bilang 
sakdal na handog. The First Book of Adam and Eve 69:6 


Ang buong sahig ay nilagyan ng mga bato at mga dalisdis 
pababa sa mga itinakdang lugar, upang ang tubig ay maihatid 
upang hugasan ang dugo mula sa mga hain, sapagkat 
maraming libong hayop ang inihahain doon sa mga araw ng 
kapistahan. Maraming bukana para sa tubig sa paanan ng altar 
na hindi nakikita ng lahat maliban sa mga nakikibahagi sa 
ministeryo, kung kaya't ang lahat ng dugo ng mga sakripisyo 
na nakolekta sa napakaraming dami ay nahuhugasan sa isang 
kisap-mata. . Liham ni Aristeas 4:12,17 


At ang mga taong ito, samakatuwid, na pinabanal ang 
kanilang sarili alang-alang sa Diyos, hindi lamang natanggap 
ang karangalang ito, kundi pati na rin ang karangalan na sa 
pamamagitan nila ang kaaway ay wala nang kapangyarihan sa 
ating mga tao, at ang malupit ay nagdusa ng kaparusahan, at 
ang ating bansa ay nalinis, sila na parang naging pantubos sa 
kasalanan ng ating bansa, at sa pamamagitan ng dugo ng 
matuwid na mga taong ito at ng pagbabayad-puri sa kanilang 
kamatayan, ang Banal na Providence ay nagligtas sa Israel na 
dati ay pinakialaman ng masama. Ikaapat na Aklat ng 
Macabeo 8:15 


